
JÓNSSON, EINAR PÁLL 


í ANDLEGRI NALAEGD 
VID ÍSLAND 










f ^ -/3f- £ 


351 

PT 

^M-S" 

,TT(»S 

mc. 

c • 3 


ICELANDIC COLiECTION 
ELIZABETH DAFOE LIBRARY 





I ANDLEGRI NALÆGÐ 
VIÐ ÍSLAND 


EINAR P. JONSSON 






Xsl 

PT 

Tff'fS' 
• CTtó 
zsa, 
n4fc 
c3 







EINAR P. JÓNSSON 

í ANDLEGRI NÁLÆGÐ 
VIÐ ÍSLAND 




ARNI BJARNARSON 
Akureyki, 1946 




Ferðahugleiðingar 
frá lýðveldisárinu I 944 

FUÖLDI'þeirra íslendinga, er langvistum dvelja 
* erlendis, eru tíðum með hugann heima á ís- 
landi, og þá vitaskuld einkum þeir, sem fulltíða 
fluttust af föðurlandi sínu; á þeim sannast jafn- 
an hið fornkveðna: 

“Röm er sú taug , 
er rekka dregur 
föðurtiína til.” 

Það er eitthvað meira en lítið bogið við þá 
menn, sem ekki unna hugástum stofnþjóð sinni 
og landi; þeir menn, sem þannig er ástatt með 
hafa, eins o,g Stephan G. Stephansson segir í 
kvæðinu Jón hrak, af einbverjum furðulegum 
ástæðum “slæðst inn í ættir landsins”, utanveltu 
hins eina og sanna þjóðræknislega hjónabands, 
og eiga að lokum, hvar sem leið þeirra liggur, 
ekkert föðurland. 

Oft hefir mig dreymt heim þá þrjá áratug- 



ina, eð freklega það, sem eg hefi dvalið í þessu 
Iandi, þó vel hafi farið um mig, og líf mitt af 
mörgum 'ástæðum eigi sterkar rætur hér; í huga 
rnínum hefir fjarlægðin gert íslenzku fjöllin 
blárri og mennina meiri; þetta hafa hvorki 
verið ofsjónir né hillingar; atburðirnir, sem 
gerðust á Þingvelli við Öxará þann 17. júní í 
sumar 'hafa afsannað hvers konar draumóra um 
ísland og framtíð þess; nú blasa við augum í 
virkri staðreynd háfjöll hins undra\ erðasta 
þjóðfélags þroska, og ekki einungis miklir menn, 
heldur meiri menn, en áður voru á ferð; bjart- 
sýnir og vitrir menn, sem vissu og skildu, að 
æfintýrið á Þingvelli þoldi ekki lengri bið, 
sæmdar þjóðarinnar og framtíðar hennar vegna. 

Oft hefi eg fundið til andlegrar nálægðar við 
ísland á hinni löngu dvöl minni vestan hafs; en 
dagana, sem eg dvaldi nýlega í New York, fanst 
mér eg komist hafa einna næst ættlandi mínu 
og skilið þjóðina hvað bezt; eg finn ljóslega í hve 
djúpri þakklætisskuld eg persónulega stend við 
utanríkisráðuneyti íslands og ríkisstjórnina í 
heild, vegna boðsins til New York, og eg vil að 
það skiljist, að þökk mín kemur beint frá hjart- 
anu. 

Eins og þegar er vitað, vorum við fimm boðs- 
gestirnir frá Winnipeg; þrír félagar mínir, þeir 




séra Valdimar, Hannes Pétursson og Grettir 
ræðismaður, lögðu undir sig loftið og litu niður 
á brimrót skýja, en við ritstjórarnir héidum 
okkur við jörðina, eins og 'hlutskipti okkar jafn- 
aðarlegast er; för hinna fyrnefndu stóð ekki 
yfir nema liðlega ellefu klukkustundir, en okkar 
Stefáns freklega tvo sólarhringa. 

Svo þröngt er um farkost á þessum styrj- 
aildar tímum, að fyrri nóttina á leiðinni til 
Toronto, urðum við Stefán að ganga í eina og 
sömu sæng, og sofa tilfætis, því ekki var nú 
fletið á Canadian National breiðara en það; 
þetta kom þó ekki að sök, og hneykslar vitaskuld 
enga nema þá, sem af gömlum og lítt sæmandi 
vana telja sér trú um, að þá sé andlegum og 
veraldlegum málum vor Vestmanna bezt borgið, 
er ritstjórarnir rífast eins og hundar. 

Við fórurn yfir landamærin skamt frá Nia- 
garafossum og 'komum til Buffalo í New York- 
ríkinu um tíu leytið á Haugardagsmorguninn 
þann 26. ágúst; veður var fagurt og sólfar 
mikið annað veifið; eftir því, sem austar dró, 
varð landslag æ fegurra; viðdvalir voru það 
stuttar, að ekki var viðlit að fara út úr lestinni 
hvað mikið sem mann langaði til að rétta úr 
sér; um óraveg lyppaðist lestin austur með hinu 
mikla Hudson fljóti, sem netfna'st mætti eins 



konar Breiðifjörður New York ríkis; hin fögru 
bændabýli hins hvíta manns, er hvarvetna 
blöstu við, báru dramatískt vitni 'þeim hinum 
rnikla ósigri, er Indíánarnir eins og svo víða 
annarsstaðar á þessu mikla meginlandi, höfðu 
beðið. 

Nú var tekið að rökkva. Landið varð æ hæð- 
óttara. og sumstaðar komu í ljós hálsar og jafn- 
vel fjöll; þetta var um búverkatímann, og reyk 
lagði hvarvetna upp af hinum vingjarnlegu 
híbýlum bændanna; mér varð litið á hið breiða 
fljót; á því var stafalogn og í því endurspegluð- 
ust hnjúkar og hálsar; skaut þá upp í huga mín- 
um eftirfarandi vísu Gríms Thomsen: 

“Leggur reyki beint upp bæja 
blæ eg sé ei nokkurn anda, 
en um sjóinn gegnum glæja 
gömul fjöll á höfði standa.” 

Lestin var dálítið á eftir áætlun; hún rann 
inn á Pennsylvania-stöðina laust eftir hálf-níu 
um kvöldið; er stöð sú eitt hið fáránlegasta 
gímald, og stórfurða að ókunnugir ferðalangar 
jafnvel týni ekki sjálfum sér; við Stefán lituð- 
umst uim stundarkorn í hinni miklu mannþröng; 
alt í einu heyrum við sagt: “Nú, þeir eru þá 



þarna!” Þietta voru þeir Hannes Pétursson og 
Grettir ræðismaður að taka á móti okkur og 
bjóða okkur vel-komna í umboði Dr. Helga Briem 
aðalræðismanns íslands í New York 

Því næst var ekið til Hotel Savoy Plaza, þess 
yndislega staðar, þar sem okkur var búin vistar- 
vera; á morgun stóð mikið til, þá var forsetans 
von, utanríkisráðherrans, sendiherrans og ann- 
ars stómennis; eg hafði það á meðvitundinni að 
minsta kosti þá stundina, yrði eg alkominn 
heim. 

Eg var ekki fyr kominn í rúmið en eg stein- 
sofnaði, og vaknaði ekki fyr en eftir klukkan 8 
á sunnudagsmorguninn; eftir að eg hafði lagað 
mig til í andlitinu eins og sagt er, fór eg niður 
á fyrsta gólf hótelsins, í þeim óhagganlega á 
setningi, að fara út á götu og litast um á Fifth 
Avenue; var þá alt í einu kallað til mín með 
þrumustyrkri rödd: “Sæll, austfirzki frændi og 
kollegi; eg tek ekki í mál að þú farir einn út 
í ókunna víðáttuna.” Þetta var Gunnar B. 
Björnson. 


Um klukkan hálf-þrjú var von á forseta og 
föruneyti hans frá Washington til La Guardia 



flugvallarins; tíminn leið fljótar en mig varði; 
og þegar eg var að hugsa um hina tignu fulltrúa 
hins endurborna íslands, sem eg þá og þegar 
kæmi til fundar við, iminntist eg vísu Hannesar 
Hafstein: 

“Einhver hljóður andblœr titrar 
andardrætti likur manns, 
þegar óðfús eftirvænting 
alla fyllir sálu hans.” 

Um huga minn flögruðu svipir úr sögu ís- 
lands, Gullöldin, Hungurvaka og Svartidauði; 
smánarleg erlend kúgun, hinn undrunarverði 
viðnámsiþróttur þjóðarinnar, viðreisnar- og end- 
ursköpunartímabilið frá síðustu aldamótum, og 
nú síðast æfintýrið á Þingvelli, þar sem Guð 
vors lands og góðir menn leiddu þjóðina út úr 
eyðimörkinni og inn í fullveldi tfrj álsborinna 
manna; eg fann að hátíðieg stund var í aðsigi, 
og eg beið hennar með óðfúsri eftirvæntingu. 

Við ferðafélagarnir frá Winnipeg höfðum 
mælt okkur mót við anddyri Hotel Savoy, klukk- 
una vantaði nokkrar mínútur í tvö, við stigum 
samstundis upp í leigubíl og ókum af stað til 
flugvallarins; á leiðinni naut víða góðs útsýnis 
yfir ihina miklu og glæsilegu borg; er til flug- 



valllarins kom, var þar fyrir múgur manns; við 
flugstöðina kom eg skjótt auga á stóran bíl, 
skreyttan stjömufána Bandaríkjanna og kross- 
fána íslands; hjá honum stóð hvatlegur maður, 
fremur lágvaxinn, en hnellinn eins og Napóleon; 
eg þekti Ihann undir eins af myndum; þetta var 
hinn víðfrægi borgarstjóri New York borgar, 
La Guardia, er hingað var kominn til þess að 
fagna forseta íslands; við hlið hans stóð Dr. 
Helgi P. Briem, aðalræðismaður íslands í New 
York. er þar var staddur til þess að fagna forseta 
og föruneyti hans af hálfu ísl'enzku þjóðarinnar; 
í för með honum var frú hans og dóttir; meðan 
við biðum flugvélarinnar, var eg að litast um 
utan við flugstöðina, þar var eg kynntur yfir- 
lögreglustjóra borgarinnar, vöskum manni og 
glæsilegum, er eg átti við töluvert samtal, og 
þar hitti eg, eftir meira en þrjátíu ár, vin minn 
Ólaf Johnson, stórkaupmann og viðskipta- 
umboðsmann fyrir íslands hönd í New York; 
kveðjurnar voru hlýjar; mér virtist hann sama 
sem ekkert 'hafa breyzt, nema þá helzt að hann 
væri enn glæsilegri en þegar eg seinast sá hann 
á íslandi; og nú var sú silfurvængjaða, eins og 
Bjarni Guðmundsson kallaði hana, farþega- 
flugvélin frá Washington, í þann veginn að 
svífa niður á völlinn. 


[ 11 1 



Lögregluvörður umlukti flugstöðina ásamt 
borðalögðum 'hernaðaryfirvöldum; þó strangar 
gætur væru hafðar á öllu. var andrúmsloftið 
einkar vingjarrilegt, og okkur löndunum, sem 
nú voru orðnir margir, greiðlega leyfður að- 
gangur að flugvellinuim um leið og sú silfur- 
vængjaða lenti. 

Forsetinn var kominn. Herra Sveinn Björns- 
son, forseti íslenzka lýðveldisins, steig léttilega 
út úr flugvélinni; þar næst kom utanríkisráð- 
herrann, herra Yi'lihjálmur Þór; þá sendiherra 
íslands í WaShington, herra Thor Thors og frú 
Ágústa Thors; en næst komu á vettvang herra 
Pétur Eggerz, ritari forseta, herra Bjarni Guð- 
mundsson, blaðafulltrúi utanríkisráðuneytisins, 
hera Hinrik Björnsson, sonur forsetans. ásamt 
frú sinni Gígju, dóttir forseta ungfrú Elísabet, 
Dr. Edward Thorlákson og Jakob Jónsson 
fylgdarmaður forseta. 'ásamt nokkrum tignum 
amerískum embættismönnum. 

Þeir Dr. Helgi P. Briem og Mr. La Guardia 
borgarstjóri í New York, tóku á móti forseta 
og buðu hann velkominn, en að því loknu 
kynti aðalræðismaður utanríkisráðherra fyrir 
borgarstjóra; nú vans't nokkuð svigrúm til að 
litast um og skiptast iá kveðjum; mér hlýnaði 
um hjartaræturnar, er eg tók í hendina á forn- 



vini mínum, Sveini forseta Björnssyni, þessum 
djúpvitra og háttprúða forustumanni íslenzku 
þjóðarinnar; viðmótið var hið sama og fyr, al- 
úðin sú sa,ma; mér fanst eg vera kominn heim 
í íslenzkan fjallafaðm og um sál mína léki 
hressandi andblær, sem feykt hefði í burtu 
hverjum einasta og einum skvflóka af sögu- 
himni stofnþjóðar minnar; á þessari ógleyman- 
legu fagnaðarstund rann eg saman við ísland 
í eitt; í sál minni endurómuðu ljóðlínur Stein- 
gríms: 

“Svo traust við ísland mig tengja bönd 
ei trúrri binda son við móður.” 

ósegjanlegt ánægjuefni var mér það að taka 
í ihönd hinna virðulegu höfðingshjóna Thors 
sendiherra og frúar hans þama iá flugveliinum 
og endurnýja við þau vinskapinn: eg k þeim 
þakkarskuld að gjalda vegna vináttu þeirra og 
drengskapar í minn garð; og nú veittist mér í 
fyrsta skipti á æfinni kostur á að heilsa utan- 
ríkisráðherra íslands, herra Vilhjálmi Þór, og 
sannfærðist eg skjótt um, að þar væri vöku- 
maður á ferð, “þéttur á velli og þéttur 1 lund.” 

Á flugvellinum mætti eg einnig í fyrsta sinn 
“kollega” mínum, herra Bjarna Guðmundssyni, 



blaðafulltrúa utanríkisráðuneytisins; er hann 
hinn elskuiverðasti maður, sem vissulega á hönk 
upp í bakið á mér fyrir þá drengilegu aðstoð, 
er hann vei'tti mér við fréttasendingarnar til 
Lögbergs; þá var og engu síður fagnaðarefni, að 
endurnýja vinskap við herra sendiráðsritara 
Hinrik Björnsson og frú Gígju, og kynnast 
dóttur forsetans, ungfrú Elísaibetu, sem er hin 
yndislegasta stúlka; einnig hitti eg þarna góð- 
vin minn. Dr. Edward Thorlákson, sem starfar 
fyrir stríðsupplýsinga skrifstofu Bandaríkja- 
stjórnar, ásamt hinum glæsilega ritara forset- 
ans, herra Pétri Eggerz, og fylgdarmanni 
forseta, herra Jakob Jónssyni, sem er hinn 
mesti myndarmaður. 

Frá landfræðilegu sjónarmiði séð, er La 
Guardia flugvöllurinn í New York óraveg frá 
íslandi; í andlegum skilningi hurfu þó fjar- 
lægðirnar þenna áminsta sunnudag; fögnuður- 
inn og vináttuböndin höfðu, að mér fanst, 
þurkað þær út að fullu og öllu. 

Landnámi íslenzkrar tungu eru engin tak- 
mörk sett; í mannfélagsiðunni þarna á La 
Guardia flugvellinum svona langt að heiman, 
barst ómur ástkæra, ylhýra málsins frá munni 
til munns, frá hjarta til hjarta; málsins, sem 
svo er vængjað og víðfeðmt, að það á, eins og 



Einar Benediktsson sagði, orð yfir alt, sem 
er hugsað á jörðu. — 

Þegar hér var komið sögu tófcu fylkingar að 
riðlast, því móttöku atihöfninni var lokið; for- 
seti íslands ók af stað í stóra flaggskreytta 
bílnum við hlið hins hörundsdökka og saman- 
rekna borgarstjóra þeirra New York búa, eitt- 
hvað út í hina miklu töfraborg, þar sem skýja- 
'kljúfarnir beina ögrandi háturnum til himins; 
eitthvað átta risavaxnir lögreglumenn á bif- 
hjólum, fylgdu borgarstjóra bílnum úr hlaði, 
allir með stjörnufánann og krossfánann framan 
á farartækjum sínum, en fánum skrýddar bif- 
reiðar sigldu í kjölfar þeirra; augnabliki sem 
þessu gleymir enginn viðstaddur íslendingur, 
nei, enginn! 

Við fóstbræður kræktum nú í leigubíl og 
ókum sem leið liggur til Savoy Plaza; við mælt- 
um fátt á leiðinni, en að eg hygg, hugsuðum 
því fleira.- 

Nokkru eftir að eg kom inn í íibúð mína á 14. 
hæð, hringdi dyrabjallan, og innan nokkurra 
sekúndna vindur sér inn úr dyrunum ungur 
maður spriklandi af fjöri; þetta var Dr. Belgi 
P. Briem, aðalræðismaður Islands í New York, 
er bauð mig formlega velkominn sem gest ís- 
lenzku ríkisstjórnarinnar, og kvað sér hafa þótt 


[ 15 ] 



íyrir, að hann, vegna annríkis hefði ekki átt 
tök á að mæta mér persónulega á járnbrautar- 
stöðinni kvöldið áður. Dr. Helgi er sonur hins 
gagnmerka manns Páls Briem, er síðastur var 
amtmaður Norður og- og Austur-amtsins áður 
en ömtin og embættin, sem þeim voru samfara, 
'voru lögð niður. Móðir Dr. Helga, ef eg man 
rétt, var Álfhildur, dóttir Helga Hálfdánarsonar 
lektors við prestaskóla íslands; standa því að 
honum styrkir stofnar á bæði kyn. Dr. Helgi er 
kvæntur enskri konu, sem mikið sópar að. 

“Tíminn líður, trúðu mér, 
taktu maður vara á þér.” 

Það veitti vissulega ekki af því, að taka vara 
á sér og hafa hraðan við, því nú var mjög tekið 
að líða iá dag, en um kvöldið skvldi setin veizla 
mikil og /vegleg á Waldorf Astoria hótelinu 
undir forustu Dr. Helga Briem, og var svo fyrir 
mælt að gestir allir frá íslandi, Canada og Banda- 
ríkjunum yrðu til veizlunnar komnir eigi síðar 
en klukkan 7. Þetta var eina “formal” eða við- 
hafnarvezlan í ferð okkar, og þangað urðu allir 
að koma í veizluklæðum, hvort heldur þeir yrðu 
að skreyta sig með lánuðum fjöðrum eða 
ekki. Eg var rétt í þann veginn að koma mér í 




tilætlaðar stellingar, er síminn í íbúð minni 
hringdi; þetta var Grettir ræðismaður. sem hafði 
orðið, og bað mig blessaðan að koma í snatri til 
fundar við sig upp á 19. hæð, en þar hafði hann 
bækistöð sína; er þangað kom tjáði ræðismaður- 
inn mér, að hann væri í standandi vandræðum, 
því hann ihefði gleymt að taka með sér harðan 
viðeigandi kraga; eg þaut af stað eins og kólfi 
væri skotið upp á “Central”, en svo nefndi eg 
bústað þeirra séra Valdimars. Hannesar Pét- 
urssonar, Dr. Becks og Stefáns ritstjóra, og 
skýrði frá í hvert óefni væri komið fyrir Gretti 
ræðismanni. Guðmundur dómari Grímsson, sem 
ávalt er boðinn og búinn til aðstoðar við alt og 
alla, sagðist halda að hann ætti viðeigandi 
kraga niðri í íbúð sinni; en þá sprettur séra 
Valdimar úr sæti og segir eittibvað á þessa leið: 
“Ætli að svíripn á okkur Gretti sé ekki eitthvað 
svipaður að ummáli, hérna er kragi, sem eg 
hefi aflögu.” Með þessu var vandamálið leyst; 
ræðismaðurinn fór með prestskraga, ekki messu- 
kraga, í veizluna. — 

Þeir séra Valdimar, Hannes Pétursson og 
Grettir ræðismaður, höfðu verið í New York á 
fjórða dag, er við Stefán ritstjóri komum þang- 
að; höfðu þeir vitaskuld farið víða og kynnst 
mörgu, sem við hinir ekki áttum kost á að færa 


[ 17 ] 



o'kkur í nyt vegna tímaskorts; eg er ekki for- 
■vitinn maður að eðlisfari og spurðist þar af 
leiðaradi lítt fyrir um atihafnir ferðafélaga 
minna; en eirihvern veginn komst eg á snoðir 
um, að þeir kirkjuhöfðingjarnir, Vaidimar og 
Hannes, hefðu með skjótum at'burðum týnst 
eitt kvöldið; síðar komst eg aðþví, að þeir hefðu 
í einingu andans og bandi friðarins farið saman 
á bíó. 


Klukkan á slaginu sjö á sunnudagskvöldið, 
vorum við ferðafélagarnir frá Winnipeg komnir 
til Waldorf Arstoria hótelsins, sem talið er 
glæsilegasta ihótel New York borgar og eiga 
mun fáa sína líka, þó leitað sé í víðri veröld; 
og víst er um það, að gott þótti mér um að litast, 
er inn úr anddyrinu kom, þó annað lægi mér 
þyngra á hjarta en amerískir skýjakljúfar, þótt 
stórfenglegir séu að vísu, og beri áræðnum anda 
og hagri hönd fagurt vitni; eg var ekki í neinum 
efa um erindi mitt til þessarar fögru borgar; 
það var aðeins eitt, eða með öðrum orðum það, 
að koma til fundar við íslenzka vini bæði heiman 
af Islandi og víðsvegar úr þessu mikla megin- 
landi; andiitin á flugvellinum fyr um daginn, 




stóðu ljóslifandi fyrir -hugskotssjónum mínum, 
og nú átti eg 'von á að ihitta fleiri vini og stofna 
til kunningskapar við konur og menn, er eg 
aldrei áður hafði augum litið; eg hlakkaði til 
þess að heilsa hinum virðulega forseta íslenzka 
lýðveldisins í annað skiptið sama daginn og 
eiga þá kost á að tala við hann vitund meira; 
þetta lánaðist mér, og mun mér slííkt seint úr 
minni líða. 

Áður en veizla sú hin virðulega, sem Dr. 
Helgi P. Briem og frú hans höfðu boðið til, hófst, 
fór fram móttökuathöfn, þar sem gestir voru 
kyntir, eða kyntu sig sjálfir, eftir því sem at- 
vikin höguðu því til; var þar gnótt margvís- 
legrar hressingar, svo hvorki skorti gleði né 
góðan fagnað. Eftir að eg hafði heilsað hinum 
tignu gestum af Islandi, heyrði eg sagt með 
styrkri og karlmannlegri rödd: “Einar, nú er 
langt síðan fundum okkar hefir borið saiman; 
þökk fyrir síðast. Konan mín hefir matarást á 
þér.” Eg hugsaði með sjálfum mér að matarást 
væri þó skömminni til skárri en engin ást. 
Maðurinn, sem ávarpaði mig var Dr. Sveinbjörn 
Johnson, aldavinur minn, prófessor í lögvísi við 
háskólann í Illinois; er hann glæsimenni hið 
mesta, og hverjum manni háttpmðari; kona 
Sveinbjörns er af amerískum og norrænum 


[ l!l 1 



ættum, fædd, ef mig minnir rétt, í Minnesota- 
ríkinu; hún er 'hin eLskuverðasta kona, sem ber 
órofatrygð til fslands og íslenzku þjóðarinnar; 
hún hafði veður af því hvað maður hennar sagði 
við mig, og sagðist enn ekki vera búin að gleyma 
blessuðu skyrinu, sem eg í tveimur heimsókn- 
um þeirra hjóna til Winnipeg hefði verið svo 
vænn að gæða þeim á. Dr. Sveinbjörn er sjald- 
gæfur vinnuivíkingur; hann hefir verið dóms- 
málaráðlherra í North Dakota og dómari í 
hæztarétti íþess ríkis, prófessor við háskóiann í 
Illinois, haft með höndum ábyrgðarmikil vanda- 
störf fyrir Bandaríkjastjórn, og leitar nú í haust 
'kosningar til dómsmálaráðherra-embættis í 
hinu afarfjölmenna Illinois-ríki af hálfu Demo- 
krata. Sveinbjörn ann fslandi hugástum; hann 
hefir samið bækur, auk fjölda ritgerða. og nú 
hefir hann lagt síðasta smiðshöggið á þýðinguna 
af hinni fornfrægu lögbók, Grágás, af íslenzku 
á enska tungu. 

Er hér var komið sögu, varð það mitt næsta 
hlutskipti, að taka í hendina á brosleitum og 
tígulegum manni, er eg skjótt bar kensl á; þessi 
maður var Garðar stórkaupmaður Gíslason, og 
nú var orðið langt um liðið frá því, er fundum 
okkar síðast bar saman; eg hafði ógleymanlega 
ánægju af að endurnýja við hann kunnings- 


t 20 ] 



skap og kynnast hinni -gjörfulegu konu hans, 
sem er óperusöngkona af ítölskum aðalsættum; 
eftir þetta bar fundum okkar daglega saman 
þann stutta tíma, sem eg dvaldi í New York. 

Víðfrægasti íslendingur, sem nú er uppi, er 
vafalaust Dr. Vilhjálmur Stefánsson: þó skoð- 
anir Islendinga séu með mörgum og mismun- 
andi háttum, þá skiptast þær naumast um það; 
margþætt 'vísindastarfsemi hans er fyrir löngu 
viðurkend vítt um heim, og ritsnilli hans að 
makleikum rómuð; það þurfti enginn að kynna 
okkur hvorn fyrir öðrum; fundum okkar hafði 
oft borið saman í Winnipeg, þar sem við höfð- 
um spjallað saman um eitt og annað, og það um 
harla fjarskyld efni; eg hafði ósegjanlega á- 
nægju af því að hitta íhann í þessum glæsilega 
hóp gamalla og nýrra vina, og það því fremur 
sem hann var nú eigi lengur maður einsamall, 
heldur hafði staðfest ráð sitt eins og eg og fleiri 
góðir menn; ihann kynti mig þegar konu sinni, 
og varð mér það meira fagnaðarefni, en skýrt 
verði frá í fáum ferðaminningabrotum; frú 
Stefánsson er amerísk að aett og enn á bezta 
aldursskeiði; hún er óvenju fögur kona, víð- 
ment og prúð í fasi; hún ann hljómlist, en 
gefur sig meira við ritstörfum; eg átti þvi láni 
að fagna, að eiga við hana oftar en einu sinni 


[ 21 ] 



þó nokkurt viðtal; þau Dr. Vilhjálmur og hans 
elskuverða frú sýnidu mér þann innileik i við- 
móti, er seint fyrnist yfir. 

Eitthvert hugboð hafði eg um það, að það 
ætti fyrir mér að liggja í þessari óvæntu æfin- 
týraferð minni til New York, að fá að heilsa upp 
á Halldór Hermannsson bókavörð við Fiske- 
safnið og prófessor við Cornell háskolann, 
þenna hógláta, en laun-spaugsama fræðaþu'l og 
þó hann hefði aldrei annað unnið sér til helgi 
á vettvangi bókmentanna en semja og gefa út 
Islandica i öll þessi ár, mundi það eitt hafa 
nægt til þess að halda nafni hans lengi á lofti; 
mér hafði borist til eyma í fyrra, að heilsu 
hans væri ekki sem allra bezt farið, en þeim 
mun meiri fögnuð vakti það í sál minni, er eg 
nú hitti hann þarna brosandi og karlmannlegan, 
með eld æskunnar í augurn og miklu unglegri 
ásýdum, en hliðstæður árafjöldi svipmerkir 
margan samferðamanninn; eg hafði einu sinni 
hitt Dr. Halldór áður, en það var, er hann 
endur fyrir löngu, flutti ræðu á Íslendingadegi 
í Winnipeg. 

Lögberg og Heimskringla standa í djúpri 
þakkarskuld við Dr. Stefán Einarsson, prófessor 
við Johns Hopkins hláskólann ;í Baltimore fyrir 
andlegt örlæti hans við þau bæði jafnt; hann 


[ 22 ] 



hefir, síðan hann kom til Vestunheiims, sent 
þeim fjölda ritgerða og pistla, er fallið hafa í 
frjóva jörð hjá lesendum blaðanna; mér hafði 
lengi leikið hugur lá að kynnast honum per- 
sónulega, og nú hafði tækifærið með óvæntum 
atburðum borist upp í hendumar. Dr. Briem 
hafði skýrt mér frá því, að við Dr. Stefán ættum 
að vera sessunautar í veizlunni, og þótti mér þá 
hnífur minn koma í feitt. Dr. Stefán er aust- 
firzkur að uppruna, og fanst mér þegar sem 
hann í rauninni bæri það utan á sér; hann er 
fjörugur, spaugsamur eða jafnvel meira en 
það; hann trúir á Þórberg Þórðarson, og skoðar 
hann ómissandi í bókmentum samtíðar vorrar; 
en hann trúir vitaskuld á fleira en þenna 
pennapostula; mér virtist Dr. Stefán manna líf- 
trúaðastur, framgjarn hugsæisimaður með óbil- 
andi trú á sigurmátt áslenzks þjóðernis í þess 
orðs sönnustu og beztu merkingu. 

Þegar María Markan dvaldi hjá okkur hér í 
borginni og dáleiddi okkur með sinni óviðjafn- 
legu rödd og sinni næmu tóntúlkun, var eg 
vitaskuld einn í þeirra hópi, er dáðu persónu- 
leik hennar og sjaldgæfa raddfegurð, og þegar 
hún fór, hafði eg ekkert hugboð um það, hvort 
fundum okkar mundi nokkuru sinni bera saman 
á ný eða ekki; en nú kom hún í þessari and- 


[ 23 ] 




ránni brosandi á móti mér, bauð mig hjartan- 
lega velkominn og kynti mig hinum háttprúða 
og drengilega manni sínum, hr. Georg Östlund 
rafmagnsverkfræðing; eg var gagnkunnugur 
foreldrum hans frá því eg var unglingur, er þau 
voru á Seyðisfirði, og seinna í Reykjavík; það 
væri synd að segja að ekki sópaði að þeim Maríu 
og Georg, þar sem þau koma fram hlið við 
hlið.- 

Nú var komið að þeim tíma, er gengið skyldi 
til borðs, og báðu þau Dr. Briem og frú gesti 
sína að koma sér fyrir við veizluborðin í þeirri 
röð, sem ætlast hefði verið til; bað Dr. Briem 
þá séra Valdimar J. Eylands að flytja borðbæn, 
en að því loknu bauð aðalræðismaður veikom- 
inn, forseta íslands, utanríkisráðherra, sendi- 
herrahjónin frá Washington og aðra gesti; 
flutti hann mlál sitt af miklu fjöri og kryddaði 
það með fyndni. 

Yfir borðurn flaug mér í hug vísa Breið- 
fjörðs: 


Veiztu vinur hvar 
verðug lofdýrðar, 
gestrisnin á guðastóli situr? 

Yfir iþessari veglegu og ríkmannlegu veizlu, 


[ 24 ] 



hvíldi hressandi blær hinnar sanníslenzku gest- 
risni þar sem allir voru eins og heima hjá sér, 
en þá er hámarki gestrisninnar náð. 

Vegna íþess hve Bjarni Guðmundsson blaða- 
fulltrúi utanríkisráðuneytisins, lýsti skilmerki- 
lega hér á blaðinu þessu virðulega veizluhaldi 
þeirra aðalræðismannshjónanna, vil eg ekki eiga 
það á hættu, að veikja greinargerð hans með 
óþörfum endurtekningum, en endurtek þökk 
mína til þeirra fyrir boðið og ástúðlegar við- 
tökur af þeirra hálfu; komið var fram undir 
miðnætti, er þessurn eftirminnilega mannfagn- 
aði sleit. 

Þetta áminsta veizlukvöld var eftirminni- 
lega fagurt, og nóttin var stjörnubjört; yfir 
borginni miklu hvíldi dulrænn friður; eg sneri 
á ljósunum, er eg kom inn í íbúð mína á hótelinu, 
en slökti þau aftur og litaðist um frá stórum 
glugganum; á festingunni tindruðu stjörnurnar 
— draumur guðs — og blönduðust á draum- 
rænan hátt Ijóshafi risaborgarinnar, er deplaði 
miljónum rafaugna í hvaða átt sem litið var. 
Eg vissi að eg var í órafjarlægð frá ættlandi 
mínu, en til ihinnar andlegu nálægðar við fsland 
fann eg í þetta skipti ef til vil'l Ijósar en nokkru 
sinni fyr, einn og aleinn í vestrænni nætur- 
kyrðinni. 


[ 25 ] 



Eg reis ekki úr rekkju fyr en um dagmála- 
leytið á mánudaginn, endurhresstur eftir langan 
og væran svefn; mér varð litið út um gluggann 
á íbúð minni; lUmbverfið sýndist gerbreytt frá 
kvöldinu áður; í stað hins draumræna ljósahafs, 
blasti nú heimur veruleikans við auga með önn 
og ys hins hraðfara athafnalífs; götur allar voru 
krökar af fólki og bílafylkingarnar því nær 
ótæmandi í íhvaða 'átt sem litið var; eg sá í 
fyrsta skipti með eigin augum ameríska ann- 
ríkið, ameríska hraðann, og sannfærðist um, að 
með hliðsjón af slíkum fyrirbærum, hefði ekkert 
af því verið ofsagt, er eg áður hafði heyrt eða 
lesið um; hið frjálsmannlega fas fólksins bar 
kostum lýðræðisins ósegjanlega fagurt vitni, 
Útsýnið frá glugganum mínum rifjaði ó- 
sjálfrátt upp í vitund minni vísu Steingríms: 

“Vor er inndælt, eg það veit, 
þá ástar kveður raustin, 
en ekkert fegra á fold eg leit 
en fagurt kvöld á haustin." 

Fljótt á litið sýndist skógurmn að vísu iðja- 
grænn; en við nánari athugun varð maður þess 
var, að hér og þar voru greinar og blóð, eins og 
Einar H. Kvaran sagði um íslenzíku eltinguna, 



í þann veginn að sýkjast af kolbrandi; angan 
blóms og blaðs var angan haustsins. 

En nú hvarflaði hugurinn til ferðafélaga 
minna; eg hringdi í Gretti ræðismann; hann var 
þegar fokinn út í veður og vind; þvílíkur morg- 
unhani! Eg flýtti mér inn í lyftuna og fór 
rakleitt upp á “Central”; þar var glatt á 'hjatla; 
þar voru >þeir allir eins og nýslegnir túskilding- 
ar, þeir séra Valdimar. Hannes, Stefán ritstjóri 
Dr. Beck og Grettir ræðismaður, en í hópinn 
hafði bæzt Guðmundur dómari Grímsson, þessi 
öðlingur, sem svo var hugulsamur, að hann þá 
hafði einsett sér, að bjóða séra Valdimar og 
okkur ritstjórunum í útsýnisferð um borgina, þó 
það kostaði hann ærið fé; því miður sá eg mér 
ekki fært að þiggja þetta drengilega boð vinar 
míns Guðmundar dómara, vegna þess hve eg 
þurfti að hafa hraðann við; eg var hvorki heill 
né óskiptur á ferðalaginu; konan mín var ein 
heima, og hjá henni var eg jafnan með hálfan 
hugann, eða betur en það; þar að auki var þá 
nær sem vera vildi von systur minnar til Win- 
nipeg, frú Maríu Straumfjörð frá Seattle, einu 
systurinnar sem eg á; þetta hvorttveggja stytti 
dvöl mína í New York um heilan dag. 

Eg átti ekki langa viðdvöl á “Central” í þetta 




skiptið; hugur minn stefndi út; eitthvað út — 
i sólina og daginn. 

“Eg rakst á Jakob rauða 
og Jakob rakst á mig”. 

Þessar ljóðMnur eftir K. N. standa, ef mig 
minnir rétt, einhversstaðar í Kviðlingunum; eg 
var ekki fyr kominn út úr lyftunni og niður á 
jafnsléttu, en eg rakst á Gunnar B. og hann á 
mig; mér kom ekki til lifandis bugaT-. að heim- 
færa ‘litarhátt Jakobs upp á Gunar. hvað þá 
heldur mig; en í bókstaflegum skilningi varð 
ekki um áreksturinn efast. Gunnar eggjaði mig 
þegar til útgöngu, eða æfintýris á gönguför; eg 
minnist þess, að fyrir ári eða svo, hafði Gunnar 
illu heilli orðið fyrir byltu, og þó hann nú væri 
fyrir löngu gróinn sára sinna. mér og öðrum 
hinum mörgu vinum hans til Mfstíðaránægju, 
þá gekk eg þess eigi dulinn, að maðurinn stalck 
lítið eitt við. “Sjáðu þennan,” sagði Gunnar, og 
benti á lurk einn harla mikinn, er hann hélt á 
í hendi. “Þessi lætur sér ekki til skammar 
verða,” bætti hann brosandi við. Eg treysti 
Gunnari en ekki lurknum. Æfintýrið á göngu- 
för var ekki leikið að Iþessu sinni; við Gunnar 
stigum upp í leigubíl og ókum eitthvað út í 


[ 28 ] 



buskann; iþó eigi langt frá hóteli okkar; hann 
sagðist þekkja afkomanda Júlíusar Cesars þar 
í grendinni, sem hann vildi láta mig kynnast. 
Gunnar er ótæmandi vísnabrunnur, og við vor- 
um ekki fyr komnir á áfangastað, en hann var 
farinn að raula fyrir munni sér: 

“Við það augun verða hörð. 
við það batnar manni strax.” 

Hvort hér átti við amen eftir efninu, hugsaði 
eg ékki út í. Gunnar “bestilti” eitthvað hjá 
blessuðum Rómverjanum í fagurlýstum salar- 
kynnum; það var víst ágætis vekjari, ef vekj- 
ara hefði þurft við, en slíku var vitaskuld ekki 
til að dreifa. Gunnar borgaði brúsann; hann 
vildi borga fyrir alt, en í þetta skipti gat eg með 
snarræði svikist að því, að gera upp við bíl- 
stjórann. Við höfðum ekki verið nema svo 
sem drykklanga stund á morgunslangrinu, og 
þegar við 'komum á Savoy Plaza aftur, var frú 
Björnsson komin á vettvang, broshýr og tíguleg, 
líkt og væri hún sjálf Aiþena, nýsprungin út úr 
höfðinu á Seivi. — Eg hefi lengi fagnað yfir þvi 
hve dýrmætur gróði það hefir verið mér, að 
eiga Bjömsson fjölskylduna að vini!- 

AHir dagar 'líða fljótt; sumir of fljótt, að þvi 


[ 2<J J 



er manni finst; til slíkra daga tel eg áminstan 
mánudag í risaborginni austur við hafið. 

Um daginn leit eg snöggvast inn á aðalræðis- 
mannsskrifstofuna í Fuller-byggingunni, þar 
sem dr. Briem ræður ríkjum, og varð þar að- 
njótandi hinnar mestu alúðar; þar heilsaði mér 
fyrst íslenzk stúlka, einkar aðlaðandi og með 
fagran málblæ; var þetta ungfrú Asta Helga- 
dóttir, ritari aðálræðismannsins; hún er ættuð 
úr Heykjavík, systir Hallgríms Helgasonar tón- 
skálds; aðalræðismanns skrifstofan sýndist ávalt 
troðfull af fólki; fólki heiman af Islandi og 
annarsstaðar frá; allir voru í flýti, og al'la af- 
greiddi dr. Briem og starfsfólk hans með lipurð 
og ástúðlei'k. Eg kynntist þarna í einni svipan 
álitlegri fylkingu mannvænlegra meyja og 
sveina að heiman; var fólk þetta djarfmannlegt 
í framgöngu og líklegt til dáðríks æfistarfs 
þegar lengra ikæmi út í ilífið; fólk þetta bar á sér 
ýmis einkenni nútímahraðans, jafnvel í málfari, 
og þegar það kvaddi mig, féllu því orð eitthvað 
á þessa leið: “Heilsum forsetanum í kvöld, 
bless, bless!” 

Klukkan var orðin fimm um kvölidið, og sal- 
urinn okkar á Waldorf Astoria þéttskipaður 
glöðum gestum, eða líklegast eitthvað um 300 
íslendingum víðsvegar að; við ferðafélagarnir 



frá Winnipeg vorum í 'þann veginn að verða 
slíkir heimagangar í þessari voldugustu gistihöll 
heimsins, að ivið töluðum um salinn okkar, eða 
að minsta kosti kom eg ávalt þangað með slíkt 
í huga. Eg 'litaðist um í salnum og skiptist á 
skyndikveðjum við nokkra kunningja; mér 
fanst eg vera kominn á þjóðræknisþing, því í 
einni og sömu andrá, kom eg auga á hvorki 
meira né minna en þrjá forseta; lýðveldisfor- 
setann, herra Svein Björnsson, og þá Þjóð- 
ræknisfélagsforsetana, Dr. Beck og séra Valdi- 
mar J. Eylands. Vissulega var þessi mannfund- 
ur þjóðraéknisþing, þar sem alt fór fram á 
íslenzku og djarfmannlegur andi hins endur- 
borna, íslenzka lýðveldis sveif yfir vötnunum; 
þessi virðulega kynningarathöfn fór fram undir 
forustu þeirra Dr. Helga P. Briem og frú Briem. 

Við þessa virðulegu athöfn veittist mér tæki- 
færi ti'l þess á ný, að eiga viðtal við Svein 
forseta og hina gestina að heiman, ásamt því 
að endurnýja vinskap við fleiri vini, og stofna 
til viðkynningar við marga nýja. 

Nú varð mér tékið í hendina á dr. Árna 
Hélgasyni og hinni elskuverðu frú hans. Árni 
er Hafnfirðingur að ætt, en frú hans úr íslenzku 
bygðinni í North Dakota. Árni Helgason á merki- 
lega sögu að baki; hann kemur vestur eitt-hvað 



um tviítugs aldur; vinnur á búgörðum, útskrifast 
í búvísindum af landbúnaðarháskólanum í 
Fargo; að því lo'knu leggur hann leið sína til 
Chicago, vinnur þar baki brotnu við rafiðju á 
daginn, en gengur á skóla um kvöld, og léttir 
eigi fyr af en thann er orðinn fullvængjaður 
rafurmagnsverkfræðingur; 'hann hlýtur síðan 
margvíslegar mannvirðingar, þar á meðal 
doktorsna'fnibót; og nú rekur hann fyrir eigin 
reikning risafyrirtæki á sviði raftækjafram- 
leiðslunnar ií hinni miklu Chicago-borg; verk- 
smiðja hans 'hlaut í fyrra viðurkenningu af 
hálfu amenískra stjórnarvalda fyrir afköst og 
vöruvöndun. Saga dr. Árna er næsta lærdóms- 
rík, og holl til eftirbreytni. 

Fyrir mörgum árum kyntist eg í Winnipeg 
Steingrími Arasyni skólastjóra og frú, er þau 
áttu hér stutta viðdvöl; mér varð það mikið 
ánægjuefni að hitta þau þama á ný, lífsglöð og 
frjálsmannleg. Steingrímur er kunnur rithöf- 
undur vegna ágætra kenslubkóa í íslenzku, og 
nú síðast af bók sinni “Smoky Bay”. 

Þegar konan mín dvaldi á Islandi 1934 og 
1935, tókst með henni og Steingrími Arasyni og 
frú, gott vinfengi, og þegar eg kvaddi Steingrím, 
bað hann mig að kyssa konuna mína fyrir sig; 
eg kvaðst engu vilja heita um það, en lét það á 


t 32 ] 



mér skiljast, að þessháttar kveðjur afgreiddu 
kar'imenni jafnan persónulega. Steingrímur 
kvaddi mig upp á nútíma reykvísku: Kem til 
Winnipeg, bless, bless! 

Og nú fór eg að masa við vin minn Dr. Beck. 
við höfðum nú búið undir sama þaki í tvo sól- 
arhringa á Savoy Plaza, en naumast skiptzt á 
orðum vegna annríkis; nú spjölluðum við sam- 
an um stund; hann var spriklandi af fjöri, svo 
að segja nýkominn úr íslandsförinni og enn 
með hugann heima; hann sagðist naumast enn 
vera búinn að átta sig á öllum æfintýrunum 
heima, og svo hefði nú ofan á alt bæzt þetta 
ógleymanlega New York æfintýri; eftir alt 
þetta, sagðist hann hijóta að verða tvíelfdur 
þjóðræknisbardagamaður, og féll sá ásetningur 
hans hjá mér í frjóvan jarðveg. 

Meðal þeirra manna heiman af íslandi, er eg 
kyntist í veizluhöldunum í sambandi við forseta 
komuna, ber að telja herra Helga Þorsteinsson 
umboðsmann Sambands 'íslenzkra samvinnu- 
félaga, Jón Björnsson og Svein Valfells, sem 
báðir gefa sig við kaupsýslu í stórum stíl; allir 
þessir menn komu mér fyrir sjónir sem glæsi- 
legir fulltrúar hinnar íslenzku verzlunarstéttar; 
kona Sveins Valfells er dóttir Ágústs H. Bjarna- 
sonar, bráðgáfuð og gjörfuleg kona. Gaman 



hafði eg einnig af tþví, að hitta þarna Franz 
Andersen kaupsýslumann úr Reykjavík og Þóru 
konu hans; þau voru mér bæði gamalkunnug 
frá Islandi og eins í Winnipeg; þá var mér það 
ekki minni ánægja, að kynnast Ólafi J. Ólafs- 
syni, sem er amerískur 'borgari, búsettur í New 
York, glæsilegur maður og háttprúður; hann 
var fyrir skömmu kominn frá Reykjavík, þar 
sem hann gegndi um hríð fyrir hönd Banda- 
ríkjastjórnar eftirliti með láns- og leigulöggjöf- 
inni, varðandi ísland. 

Og nú bergmálaði um móttökusalinn yndis- 
leg fevenrödd; það var frú María Markan Öst- 
lund, sem söng, en því næst feváðu við íslenzkir 
þjóðsöngvar; frú María lék undirspil, en Garðar 
stórkaupmaður var sólóisti í “Þórði á spítalan- 
um”, og dró vissulega ekki af sér; þegar eg var 
í skóla 'heima, varðaði það því nær skóggangs 
sök, að raula á ganginum viísurnar um Þórð, því 
þær voru eftir sjál'fan rektorinn, Björn Olsen, 
ortar á stúdentsárum hans, löngu áður en hann 
óx að embættisvirðingu; í ameríska frelsinu 
þarna á WaJdorf Astoria, mátti alt segjast og 
syngjast að vild. Og nú var tekið að kyrja 
“Ólafur reið imeð björgum fram”, og einsöngv- 
arinn -var frú Stefánsson, kona dr. Vilhjálms 
Stefánssonar; mér brá á brún; eg vissi að hún 




var al-amerísk kona, en íslenakuna bar hún eins 
fagurlega fram og hún hefði verið borm og 
barnifædd á íslandi; íslenzk tunga átti einum 
nýliðanum fleira 'þar sem frú Stefánsson var; 
og þar sem við átti, söng kórinn, það er að 
segja veizlugestir, fullum hálsi, og lá ekki á liði 
sínu; móttakan á Waldorf Astoria, hafði alt í 
einu snúist upp í söngbátíð! 

Ekki þarf að taka það fram, að gnótt væri 
góðrar hressingar á þessari fögru og eftirminni- 
legu móttökúhátíð fyrir forseta íslands, því ís- 
lenzkri gestrisni eru sjaldan takmörk sett, en 
nú var stundaglasið runnið út og þessum unaðs- 
lega mannfagnaði slitið. 

“Bíddu sem snöggvast maður minn, 
á morgun er nýtt að heyra.” 


Þegar eg kom á vettvang á þriðjudagsmorg- 
uninn, hafði eg það samstundis á meðvitundinni, 
að nú væri annríki mikið í vændum, því mér 
hafði til þess að byrja með, borist á hendur 
boðsibréf ifrá borgarstjóranum, La Guardia, til 
þess að vera við móttökufagnað fyrir forseta 
ís'lenzka lýðveldisins í ráðhúsi risaborgarinnar 


[ 35 ] 



klu'kkan hálf eitt þá um daginn; eg fann til þess 
að þar yrði vitaskuld um sögulegan atburð að 
ræða; atburð, sem valda mundi straurruhvörfum 
í sögu stofnþjóðar minnar. 

Frá því er eg fyrst rnundi eftir mér og fór 
vitund að kynnast sögu og baráttu íslenzku 
þjóðarinnar, ihafði mig ávalt dreymt um hana 
sem 'frjálsa og fullvalda þjóð; eg var á Þing- 
völlum, er Bjarni frá Vogi haslaði þar kross- 
fánanum völ'l; fánanum, sem Einar Benedikts- 
son orti um hið eggjandi og ódauðlega ljóð 
sitt; mér stóð jafnan í fersku minni, er danskir 
oflátar réðust að Einari Péturssyni bróður Sig- 
urjóns á Áláfossi fyrir það, að hann hatfði á 
smákænu á Reykjavíkurhöfn einhverja pjötlu- 
mynd, er tákna skyldi þjóðfána Islands; þessi 
atburður. ásamt vitaskuld mörgum fleirum, 
rifjaðist upp í huga mínuim þenna fagra og 
eftirminnilega þriðjudagsmorgun í “einver- 
unnar helgidómi” í hinni vingjarnlegu íbúð 
minni á Savoy Plaza hótelinu; það dirfðist eng- 
inn að arnast við krossfána íslands á flugvell- 
inum í New York sunnudaginn á undan, og nú 
vissi eg, að seinna um daginn mundi eg verða 
sjónanvottur að því, að sjá hann á ný blakta við 
hlið stjörnufána hinnar voldugu Bandaríkja- 
þjóðar við Ihið mikla ráðhús þeirra New York- 



búa seinna um daginn; tilhugsunin um það 
vakti í sál minni óumræði'legan fögnuð; með 
stofnun lýðveldisins hafði Island ekki öðlast 
nafnfrelsið eitt, heldur fullfrelsi, sem siðmann- 
aðar þjóðir heims, fundu til metnaðar yfir að 
viðurkenna og virða.. — 

Nú minnist eg ummæla 'hins virðulega for- 
seta íslenzka lýðveldisins á mannfagnaðinum á 
Waldorf Astoria, sem þau dr. Briem aðalræð- 
ismaður og ifrú, höfðu stofnað til; en skömmu 
áður en Sveinn forseti lagði upp í vesturförina, 
hafði hann ferðast allvíða um ísland, og mætt 
hvarvetna, sem vænta mátti, hinum ástúðleg- 
ustu viðtökum; í áminstri veizlu fórust Sveini 
forseta meðal annars þannig orð: 

“Það er vorhugur í íslenzku þjóðinni, það 
fann eg bezt á ferðum mínum um landið, þar 
sem margir sögðu að ferðalag mitt hefði verið 
áframhald af 17. júní. Nú fínn eg enn hversu 
17. júná á djúp ítök með þjóðinni, eg finn líka 
hve stórt ísland er, þegar eg sé yður öll her, og 
mér er ljóst, að för mín hefði verið ófullkomin, 
ef eg hefði eigi séð yður.” Það opnaði fyrir mér 
nýja heima, að 'hlusta á þessi fögru og drengi- 
legu orð æðsta valdsmanns íslenzku þjóðar- 
innar, og þá ekki hvað sízt á tímamótum sem 
þessum, er svo mikill fjöldi fólks, sýnist vera 


[ 37 ] 



að tapa traustinu á öllu og öllum. — Og nú í 
sömu andr.ánni mintist eg þess, að hafa nýlega 
lesið í “Fálkanum,” blaðinu sem vinur minn, 
Skúli Skúlason, gefur út í Reykjavík, ummæli 
um fyrsta lýðveldisforseta Islands, iþar sem 
hann er kallaður “mesti mannkostamaður ís- 
lenzku þjóðarinnar,” og ætla eg að þar sé um 
ábyggileg sannmæli að ræða; við þessar ein- 
veruhugleiðingar mínar skaut upp í huganum 
fyrstu vísunni í verðlaunaljóði Jóhannesar úr 
Kötlum frá 17. júní í sumar: 

“Land míns föður, landið mitt, 
laugað bláum straumi; 
eilíft vakir auglit þitt 
ofar tímans glaumi. 

Þetta auglit elskum vér, 

— ævi vor á jörðu hér 
brot af þínu bergi er, 
blik af þínum draumi.” 

Að eg, að minsta kosti á þessu augnablik- 
inu, stæði í andlegri nálægð við Island, upp- 
runa minn og ætt, kom mér ekki til hugar að 
efast um. 

En hví að gefa sig draumórum á vald? Var 
ekki þetta augnablik, eins og í rauninni öll 


[ 3S ] 



önnur augnablik mannsævinnar, líf verulei'k- 
ans? Vissulega var það svo, þó það á hinn bóg- 
inn væri undursamlega dýrðlegt, að láta hug- 
ann dvelja um hríð við draumalandið norður 
í höfum. 

“Út vil ek.” — Eg snaraði mér inn í lyftuna, 
og var á augnabliki kominn út á Fifth Avenue, 
þar sem eg “hitti mig sjálfan á barnanna leið” 
eins og Einar Benediktsson sagði; morgunloft- 
ið var óumræðilega hressandi; eg var á þessu 
slangri í því nær þrjá stundarfjórðunga, og 
bálf-gleymdi tímanum; ljóðiínur Stephans G. 
Stephanssonar vöktu mig brátt úr leiðslu: 

“Svo ertu tsland í eðli mitt fest, 
að einungis gröfin oss skilur 

Nú komst eg að raun um, að vissara var 
að hafa braðan við, þFí áður en langt um liði 
skyldi lagt upp í ferðina til ráðhússins; jafn- 
skjótt og eg kom til hótels míns, flýtti eg mér 
unp á “Centrai” og það stóð heima; þeir ferða- 
félagar mínir voru svo að segja til taks, og 
innan fárra mínúta vorum við stignir upp í 
leigubílana og lagðir af stað áleiðis til ráð- 
hússins; eins og gefur að skilja, vorum við allir 
í siöunda himni, því nú stóð mikið til; útsýnið 



var fagurt og tilkomumikið; þegar við vorum 
komnir á breiða veginn Broadway, þar sem 
umiferðin var sem allra þéttust, gerðist sá at- 
burður, að ein hjólgjörðin á bílnum flattist út, 
og varð því eigi lengra komist á slíku farar- 
tæki; um leið og þetta gerðist, skaut þarna upp 
í kringum okkur slíkum sæg lögregluþjóna, að 
eg ivarð því nær forviða, því þeirra gætti til- 
tölulega lítt áður; minti iþetta á púkamergð í 
írsbum ævintýirum; bilun hjólgjarðarinnar kom 
þó eigi að sök, því svo að segja í einni svipan 
vorum við komnir upp í annan leigubíl, og upp 
frá því bar ekkert imarkvert til titla eða tíðinda 
fyr en í áfangastað kom. 

Ráðhús New York borgar er, eins og vænta 
má, 'heljar mikil bygging; að minsta kosti fanst 
mér það, borið saman við krílið okkar í Winni- 
peg, þar sem Garnet Coulter um þessar mundir 
ræður rfkjum; við höfðum boðsbréfin frá La- 
Guardia, svo engin minsta hætta var á, að okk- 
ur yrði synjað aðgangs; er að ráðhúsströppun- 
um kom, greip mig undarleg tilfinning; mikill 
mannfjöldi hafði þegar safnast fyrir á staðn- 
um; gagnvart megin-innganginum var skeifu- 
mynduð fylking lögregluriddara á fríðum fák- 
um, en til beggja handa hervörður; og allur 
þessi mikli viðbúnaður var vegna komu forseta 



íslenzka lýðveldisins til New York, vegna ís- 
lands. Hvern hefði órað fyrir sMku fyrir tuttugu 
og fimm til iþrjátíu árum eða svo? 

Til hægri handar, þar sem inn var gengið, 
var voldug hljómsveit á palli einum miklum, en 
beggja vegna anddyris blöktu þjóðfánar Banda- 
ríkjanna og fslands. 

Boðsgestir a'llir, sem skiftu mörgum hundr- 
uðium, komiu saman á skrifstofu borgarstjóra, 
sem er hið mesta gímald; um leið og Sveinn 
forseti kom inn á skrifstofuna, lék hljómsveitin, 
Ó Guð vors lands, en þegar á eftir þjóðsöng 
Bandaríkjanna; eg hefi oft viknað við að hlusta 
á hinn óviðjafnanlega lofsöng Matthíasar frá 
1874 í tónbúningi Sveinbjörnssons, en í þetta 
skiftið fékk viðkvæmni mín, í slíkri órafjar- 
lægð frá íslandi, á sig nýjan blæ, sem mig brest- 
ur orð til að lýsa. 

Áður en hin formlega móttökuhátíð fór 
fram, litaðist eg um eftir föngum í mannþyrp- 
ingunni; kom eg þar brátt auga á mörg kunn 
andlit; eg held helzt að því nær heil og óskift 
íslenzka nýlendan í New York hafi verið þarna 
saman komin, ásamt mörgum íslendingum, sem 
lengra voru komnir að; þarna var sægur Skandi- 
nava; hefir þeim sennilega runnið blóðið til 
skyldunnar; þarna ægði saman miklum sæg 



tungumála, svo sem ítölsku, dönsku, norsku, 
sænsku og ís'lenzku; þarna mæ'lti hver á því 
máli, er helzt ihann kaus, og þó ótrúlegt kunni 
að þykja, fór lang minst fram af samræðum 
manna á milli á ensku; svona er New York 
heimsborgaraleg, eða getur að minsta kosti verið 
það, ef svo býður við að hortfa. — 

Og nú stígur hinn hörundsdökki og ítur- 
vaxni borgarstjóri lítið eitt fram, tekur í hend- 
ina á forseta íslands og býður 'hann formlega 
velkominn á natfni borgarbúa; og þarna flutti 
hann vitaskuld ræðu, eins og hverjum skikkan- 
legum borgarstjóra, sem teljast vill maður með 
mönnum, ber að gera; hann lauk máli sínu með 
eftirgreinduim orðum á íslenzku: 

“Herra forseti. Viljið þér bera kveðjur 
fólksins hér á borginni til þjóðar yðar. Skilið 
til hennar, að það beri vinsemdarhug í brjósti 
til hennar og óski henni alls hins bezta. — Lengi 
lifi íslenzka lýðveldið!” — 

Sveinn forseti svaraði borgarstjóra með 
fagurri og áturihugsaðri ræðu, um leið og hann 
bað Bandaríkja þjóðinni guðs blessunar í iram- 
tíð allri. 

Það voru fleiri en við íslendingar, sem 
urðu snortnir af ljúfmannlegri framgöngu 
Sveins forseta og hinni prýðilega fluttu ræðu 


[ 42 ] 




hans við iþetta sögulega tækifæri; það voru 
undantekningarlaust, al'lir, allir! 

Eftir að öllum hinna mörgu gesta hafði 
gefist þess kostur, að taka í hönd borgarstjóra 
og forseta, tóku fylkingar að riðlast, og við óm- 
inn af þjóðsöngvum Bandaríkjanna og íslands, 
sleit þessari hnífandi móttökuathöfn í voldug- 
ustu borg heimsins, sem haldin var vegna for- 
setans og hins endur'borna, íslenzka lýðveldis. 

Við, sendifulltrúarnir frá Winnipeg og nokk- 
urir fleiri landar, tókum okkur nú far með 
neðanjarðarlest, langt, langt út í borgina miklu. 


Við ferðafélagar stigum út úr neðanjarðar- 
lestinni í nánd við Waldorf Astoria hótelið, en 
þangað var förinni heitið, því Sveinn forseti 
hafði hlutast til um gestaboð jafnskjótt og því 
yrði komið við eftir að móttökuhátíðinni í ráð- 
húsinu sleit; eg var orðinn það hagvanur á 
Waldorf Astoria, að mér þótti alveg sjálfsagt, 
að þangað lægi sem oftast sporin; litlu réði þó 
matur eða veizluóst þar um, því hitt var mér 
langtum níkara í huga, að hitta sem oftast vini 
mína, og þá ekki sízt Svein forseta, sem nú var 



l þann veginn að kveðja; þetta var skilnaðar- 
boð hans áður en hann hyrfi heim. 

Veizla þessi var allfjölmenn og um alt hin 
virðulegasta; yfir henni hvíldi vingjarnlegur 
blær; maður var alveg eins og heima hjá sér; 
enda varð ekki um það vi'lst, að gestir væru í 
góðvina höndum. 

Forseti bað gesti sína velkomna og bað þá 
að drekka skál Islands, og vakti slíkt vitaskuLd 
aLmennan fögnuð; Lét hann þess getið, að áður 
en máltíðinni jafnvei yrði að fuiiu iokið, þyrfti 
hann að ieggja af stað, því Aiþingi kæmi saman 
á laugardaginn, en þetta var seinni hluta þriðj- 
udags; þakkaði forseti gestum sínum samveruna 
og árnaði þeim allra heilla; en þeir báðu hann 
í staðinn að skila ástarkveðjum til fslands, og 
ættsystkinanna, sem landið byggja; þessu jafn- 
framt ávarpaði utanríkisráð'herra veizlugesti 
nokkruim kveðjuorðum, og kvaðst vænta þess 
að hitta þá sem allra fljótast aftur. Og nú reis 
hinn ljúfmannlegi forseti íslenzka lýðveldisins 
úr sæti; skilnaðastundin var runnin upp; hann 
gekk á röðina og kvaddi hvern gest sinn með 
handabandi; í 'handtakinu kendi maður við- 
kvæmni; að minsta kosti gerði eg það; hann 
hvíslaði í eyra mér nokkrum orðum, sem rifj- 
uðu upp gamlar endurminningar. og sköpuðu 


[ 44 ] 



efni í nýjar; svo hvarf hann út úr veizlusaln- 
um og lagði af stað til flugvallarins; eg fann til 
þess hvert slkarð kom í hópinn við brottför hans 
úr veizlusalnum. 

“Að heilsast og kveðjast, það er lífsins saga.” 

Nú fór mestur tíminn i að kveðjast; eg 
kvaddi þarna hinn þróttmannlega utanríkis- 
ráðherra, Yilhjálm Þórs, Bjarna Guðmundsson 
blaðafulltrúa, Jakob Jónsson fylgdarmann for- 
seta, og eg held alla, sem eg náði til, með klökk- 
um huga, jafmvel söknuði, en á hinn bóginn 
jafnframt með ógleymanlegu þakklæti. 

Er eg kom heim á Savoy Plaza, fanst mér 
eg standa nær ættþjóð minni en nokkru sinni 
fyr; draumurinn um alfrelsi hennar var nú orð- 
inn að virkri staðreynd; ómótmælanlegri stað- 
reynd, sem allir urðu nú að viðurkenna, og 
þeim var ljúft að gera; eg hafði kynst við þessa 
samfundi viturlegum ákvörðunum hinna eldri 
og reyndari ættbræðra minna, og eldmóði ís- 
lenzkrar æsku, sem minti mig á ljóðlínur Jó- 
hannesar úr Kötlum í Alþingishátiðar kantöt- 
unni: 


“Vor æska á öndinni stendur 
við ókunnra hásala dyr.” 


[ 45 ] 



Nú eru dyr hinna ókunnu hásala eigi lengur 
ákunnar áslenzkri æsku; hún hefir sjálf á djarf- 
mannlegan hátt, ýtt lokunni frá. — 

Klukkan var orðin 7 um kvöldið, og enn 
fyrirlfann eg sjálfan mig. ásamt ferðafélögum 
mínum frá Winnipeg og nokkrum öðrum vin- 
um, í dýrðlegum mannfagnaði á Waldorf As- 
toria; nú vorum við i unaðslegu og r'íkmannlegu 
boði hjá 'þeim virðulegu 'höfðingshjónum Thor 
Thors, sendiherra Islands í Washington, og 
hinni lástúðlegu konu hans, frú Ágústu Thors; 
þessi óviðjafnanlega veizla var haldin í því 
yndislegasta umhverfi, sem eg nokkru sinni 
hefi augum litið, eða stjörnu ljósasalnum á Wal- 
dorf Astoria hótelinu; hvelfing þessa skraut- 
lega töfrasalar minnti að nokkru á festingu 
himins, þegar nóttin er sem allra stjörnubjört- 
ust; veggirnir voru gullnir á að líta, en salinn 
fylti dulrænt ljósgeislahaf; ágæt hljómsveit lék 
meistaraverk hinna óviðjafnanlegu snillinga, 
svo sem þeirra Gounouds, Wagners, Verdis og 
Beethovens; þar var sama sem ekkert um jazz. 
Þótt þetta alt, er fyrir augu bar væri nýstárlegt 
og fagurt, hafði það lítil áhrif á mig, borið sam- 
an við það, að njóta með félögum mfnum 
hinnar ástúðlegu risnu sendiherrahjónanna og 




spjalla saman um Island og láta hugann dvelja 
við framtíð þess. 

“Oss dreymir elkki um ísland, sem stórveldi 
á mælikvarða stórþjóðanna,” sagði Thor sendi- 
herra I veizluræðunni. “En á Islandi viljum vér 
stofna fyrirmyndar þjóðfélag, sem í menningar- 
legum efnurn þolir samanburð við hvaða annað 
þjóðfélag sem er,” bætti sendiherrann við. 

Það spáir góðu um framtíð Islands, að eiga 
í virðulegum trúnaðarstöðum erlendis annan 
eins vökumann og Thor sendiherra er, með hina 
tígulegu frú sína við hlið. ísland stækkar við 
það, og öryggi þess treystist að sama skapi. 

Viðtökur sendiherrahjónanna í stjörnuljósa- 
salnum í stótborginni austur við hafið, gleym- 
ast mér aldrei; mig dreymdi um þær nóttina á 
eftir, og mig dreymir um þær enn. 


Liðið var að miðnætti, er eg kom til íbúðar 
minnar á Savoy Plaza; eg var glaðvakandi, og 
fann enga ástæðu til þess að ganga þegar til 
hvílu; sægur unaðslegra endurminninga frá 
komu minni til New York á laugardagskvöldið, 
flögraði um huga minn; allar stóðu þessar end- 
urminningar í órofatengslum við ísland; norð- 
[ 47 1 



urljósalandið, þar sem eg, “fátækur og fótasár,” 
sleit bajrnaskónum; landið mitt, sem nú hafði 
nýverið slitið af sér síðustu höftin, og tekið 
hið löngu þráða og löngu verðskuldaða tignar- 
sæti meðal alfrjálsra þjóða; landið, sem verða 
á, að 'beztu manna yfirsýn, ævarandi heim- 
kynni fyrirmyndar þjóðfélags; vagga bjartra 
vona og karlmannlegra hugsjóna, þar sem öfl 
lista og vísinda fallast í faðma við framtak og 
látlausa iðju; og fóikið að heiman, sem eg 
undanfarna daga hafði hitt, bar. að því er mér 
fanst, áminstum ákvörðunum fagurt vitni; að 
þetta fólk þekkti sinn vitjunartíma, kom mér 
af viðkynningunni við það, þótt stutt væri, ekki 
til hugar að efast um; það veit hvað það vill, 
og stefnir að markmiði sínu af fullri einurð. 

Klukkan var víst orðin langt gengin tvö, er 
eg að lokum tók á mig náðir, og hvað eg mundi 
hafa sofið lengi frameftir, gat hafa orkað tví- 
mælis, ef ekki hefði verið fyrir það, að síminn 
hringdi í ákafa; eg greip heyrnartólið í flýti, 
og bar brátt kennsli á rödd mannsins, sem var 
að hóa í mig; það var vinur minn Grettir 
Eggertson rafmagnsfræðingur; hann hafði kvatt 
mig á skrifstofu minni í Winnipeg seinni hluta 
laugardagsins, sem eg fór austur og sagt mér 
það “útþrykkilega,” að hann ætlaði að heilsa upp 



a mig í New York; hann hafði komið flugleiðis 
heim nóttina á undan, og beið hann mín niðri í 
hótelinu ásamt hinni elskuverðu frú sinni, sem 
er borin og barnfædd í Bandaríkjunum; hann 
þurfti líka að ná í nafna sinn, Grettir ræðis- 
mann, og gekk það greiðlega; eg hafði hraðan 
við að týgja mig til, og innan fárra mínútna 
var eg kominn ofan á jafnsléttu, þar sem vinir 
mínir biðu mín; það er ekkert hálfverk á gest- 
risni Grettis Eggertssonar, enda kippti honum 
þá illa í kyn ef svo væri eigi, annar eins 
höfðingi og Árni heitinn faðir hans var, og 
Oddný móðir hans þá eigi síður. Og nú fóru 
þau Grettir og frú með okkur fóstbræðurna frá 
Winnipeg út í töfraborgina miklu, og þó þau 
ekki gæti á skömmum 'tíma sýnt okkur öll 
rdki veraldarinnar og þeirra dýrð, þá léttu þau 
ekki för fyr en ikomið var að skrautlegum 
gildaskála, þar sem hvorki skorti gleði né góð- 
an fagnað; var þar fyrst, eins og alstaðar annars- 
staðar á þessari eftirminnilegu för, drukkin 
skál íslands. Grettir Eggertsson hefir í all- 
mörg ár verið búsettur í New York, og haft 
þar ábyrgðarmikla stöðu á hendi; hann er 
maður ræktarsamur við íslenzkar menningar- 
erfðir, og bað okkur jafnan að tala við sig 
íslenzku; “eg tala þá síður bjagað á eftir,” 




bætti ihann við. Nú var hver mínútan dýrmæt; 
þetta var minn síðasti dvalardagur í New York. 
Klukkan 'hálf-eitt áttum við Grettir ræðismað- 
ur að neyta dagverðar hjá Ólafi Johnson stór- 
kaupmanni, en seinna um daginn, að vera 
gestir hans og frú Johnson á hinu veglega 
heimili þeirra d einu allra fegursta umhverfi 
borgarinnar, sem nefnist Forest Hills, eða 
Skógarhæðir. 

I upphafi þessara f'áskrúðugu og ósamstæðu 
ferðaminninga, mintist eg lítillega á fornvin 
minn Ólaf Johnson, þar sem eg við móttöku 
forseta íslands, utanríkisráðherra og sendi- 
herrahjónanna fná Washington. mætti honum 
á flugvellinum í New York; þessum líka glæsi- 
lega og gestrisna stórhöfðingja íslenzku verzl- 
unarstéttarinnar; við Grettir ræðismaður nut- 
um með honum dýrlegrar máltíðar í afar 
skrautlegum sal, þar sem alt hjálpaðist að því, 
að gera samveru stundina sem allra yndisleg- 
asta; kunni Ólafur Jo'hnson það ekki, að láta 
gestum sínum líða vel, hvað margir kunna það 
þá? “Eg sendi Hannes son mir.n yfir á Savoy 
Plaza í bílnum minum seinna í dag,” sagði 
Ólafur, “og bið hann að flytja ykkur, ásamt 
nokkrum öðrum út í Skógarbæðirnar, heim 
til okkar hjónanna; blessaðir á meðan.” Og 


[ 50 ] 



á hinum tiltekna tíma, 'var Hannes kominn til 
hótelsins. 

Það var enginn smáræðis vegarspotti frá 
Savoy Plaza og til heimilis Johnson-hjónanna 
í Skógarhæða dýrðinni óviðjafnanlegu; þetta 
var óraleið, þótt ferðin að vísu sæktist greiðlega, 
vegna hins prýðilega farartækis og traustrar 
forustu hins unga, en óskeikula bílstjóra; í 
hvaða átt, sem litið var, blasti við auga ósegjan- 
leg náttúrufegurð, auk þess sem svipur híbýl- 
anna og skrautgarðanna uimhverfis þau, báru 
dásamlegt vitni nán-u samstarfi guðs og manna. 

Nú vorum við ferðafélagar komnir á breiða 
veginn; prestar fara stundum þann veg alveg 
eins og aðrir dauðlegir menn. Séra Valdimar 
var í hópnum; bíllinn nam snöggvast staðar 
vegna ljósaskipta. “Lítið á þetta,” sagði séra 
Valdimar, en hann er manna fljótastur að átta 
sig á skrítnum fyrirbærum. Mér varð litið til 
hliðar, og sé eg þá að maður var að raka sig 
í bílnum meðan við biðum eftir græna ljosinu. 
Efist nú hver sem vill um það að Bandaríkja- 
menn kunni ekki að nota tímann.” 

Nú var numið staðar framan við yndisiegan 
bústað á Skógarhæða umhverfinu; þetta var 
Esjuberg, heknili þeirra Ólafs stórkaupmanns 
og frú Guðrúnar Johnson. Foreldrar Ólafs voru 


[ 51 ] 



Þorlákur Johnson og Ingibjörg frá Esjubergi, 
en frú Guðrún er dóttir þeirra Árna á Geita- 
skarði og Hildar konu hans; okkur var tekið 
með opnum örmum; nú syngjum við undir eins 
“Ó, Guð vors lands,” segir Ólafur húsráðandi. 
“Þú ættir að geta glamrað eitthvað á páanóið, 
Einar minn,” bætti hann við með sínu ógleym- 
anlega brosi; hér voru engin undanbrögð hugs- 
anleg; að deila við dómarann náði vitaskuld 
ekki nokkurri átt. Eg mundi glögt eftir Esju- 
bergi heima; það blasti við auga frá Reykjavík. 
En að fyrirfinna Esjuberg í New York, varð 
mér meira en lítið undrunarefni; á gestrisninni 
furðaði mig ekki; hún var mér fvrir löngu kunn, 
að minsta kosti af hálfu húsbóndans. Geita- 
skarðs fjölskylduna þekkti eg aðeins af af- 
spurn; nú sannfærðist eg skjótt um það af 
bæjarbragnum á Esjubergi í Skógarhæðunum, 
hvernig högum muni hafa verið háttað á Geita- 
skarði í Húnaþingi, þar sem hin tígulega hús- 
móðir ólst upp. Yfir heimili þeirra Johnson- 
hjóna hvílir íslenzk ástúð; eg vissi að eg var í 
vinahöndum; mér fanst eg vera kominn heim, 
heim til landsins, sem ól mig, heim til íslands! 

Nú var tekið að líða á dag, og eg varð að ná 
í lestina um kvöldið. Ólafur stórkaupmaður bað 
mig að minnast íslands með fáeinum orðum, og 



var mér iþað vitaskuld ljúft, en um leið notaði 
eg tækifærið til þess að þakka húsbónda hið 
virðulega iheknboð. Séra Valdknar mælti fyrir 
minni frú Guðrúnar af ihinni mestu snild; þau 
eru kunnug frá æskuárum. Nú var skilnaðar- 
stundin runnin upp. Eg kvaddi vini mína í 
Skógarihæðunum með klökkum huga og þakk- 
læti, sem verður mér samferða fiam á brautar- 
enda. 

Þegar eg kom aftur heim á Savoy Plaza, var 
ekki um annað að gera en tína saman pjönkur 
mínar og búast til brottferðar. Fram að þessu 
hafði eg ekki getað trygt mér hvílu í svefn- 
vagni, því ferðalög í Bandariíkjunuan á stríðs- 
tímum eru engan veginn auðveld; hermennirnir 
skipa jafnan fyrirrúm. Grettir ræðismaður er 
sjaldan sofandi á ferðalagi; áður en eg hafði 
nokkra minstu vitneskju um, var hann búinn 
að útvega mér hvílustað í “Pullman,” en slíkt 
er nafnið á fullkomnasta svefnvagnafélagi sem 
Bandaríkin eiga í eigu sinni. “Eg skil ekki við 
þig fyr en lestin fer,” sagði Grettir vinur minn; 
hann ók með mér á jámbrautarstöðina og 
kvaddi mig í svefnvagninum. Eg tók sikjótt á 
mig náðir, féll í væran svefn, og vaknaði ekki 
fyr en lestin rann inn í Buffalo morguninn 
eftir; þá ýtti við mér innflutningaumboðsmaður 


[ 53 ] 



Bandaríkjastjórnar og spurði um skilríki mín; 
þau voru ií jákkavasanum; iþað fyrsta, sem fyrir 
mér varð, var boðsbréf frá La Guardia að mót- 
tökitfagnaðinum í ráðbúsi New York borgar 
fyrir forseta íslands. Sá borðalagði leit á um- 
slagið og spurði mig ekki frekari spurninga; 
innan skamms var eg kominn til Toronto; eg 
var enn eigi með öllu afþreyttur og fékk mér 
því undir eins berbergi á hóteli; í Toronto varð 
eg að bíða heilan dag etftir kvöldlestinni; allan 
þann dag var leiðinda veður, kalsi og rigning, 
og var eg því bezt settur innan dyra; seinni- 
part dagsins ihringdi eg þó upp einn kollega 
minn í ríki blaðamennskunnar. sem eg hafði 
þekikt í allmörg ár; hann kom þegar til mín 
á hótelið; við vorum úti um hríð, og hann skildi 
ekki við mig fyr en lestin mjakaðist atf stað 
um kvöldið. 

Á leiðinni vestur bar ekkert það við, er í 
fnásögur sé færandi; mér varð tíðhugsað til 
ferðafélaga iminna frá Winnipeg, er ekkert 
höfðu látið ógert til þess að gera mér dvölina 
í New York sem allra ánægjulegasta; þá voru 
og anidlitin frá íslandi engu óskýrari í huga 
mlínum, því allan tómann í New York hafði eg 
verið á andlegri nálægð við ísland. uppruna 
minn og ætt. Heimboðið til New York verður 

[ 54 ] 



mér með ölliu ógleymanlegt; þar hafði eg kom- 
ist næst íslandi siíðan eg fór að heiman. 

Um hádegisbil á laugardaginn, átta dögum 
eftir að lagt var upp í ferðalagið, rann eimlestin 
inn á Canadian National járnbrautarstöðina í 
Winnipeg; þar fögnuðu þau mér konan mín og 
Grettir ræðismaður; þá vissi eg, að eg var kom- 
inn að heiman — og heim. 


[ 55 ] 









